


સંસ્થાન ભાવનગ* 'પ્રજમરિષદ્‌ 


ત્રોજું' અધિવેશન--બોટાદ 
(તા. ૩-૪ નવેમ્બર ૧૯૨૮) 


સ્વાગત-પ્રમુખ 'શ્રી. હરજીવનદાસ 
વડીલતનું ભાષણ 





દા" 
હૃ ઠં % 
હ? અમદાવાદ જર 
ન્સ્ન થિ 


ગૂજરાતી કોંપું કોપીરાઈટસં) “સંગ્રહ 


પ્રાંતનાંધ ખ'છુ ખે! અને ખ્હેતે 

આપ સૈૌતે આવકાર આપતાં મને ઘણો હર્ષ થાય છે. 
મારા વડીલો અતે માનનીય બધુઓની હાજરીમાં આપ સાને 
સત્કાર્વાનો પ્રસંગ આપવા માટે સત્કારસમિતિનો હુ' ઉપકાર 
માનું છું. પ્રજાસેવાના નિમિત્તથી ન્નહેરજીવનમાં વ્વતિત થતાં 
થોડાં વર્ષો આ સ્થાને કદર પામ છે. સવાના કરનારને તેથી 
અભિમાન લેવાને કાંઇ કારણ નથી, તે હું બરાબર સમજુ છું. 
આતિથ્ય સત્કાર્તી આ ભૃમિમાં પરોણાનાં પનોતાં પગલાં એ 
[તર્‌'તર્‌ હદય પુષ્પનાં વધામણાં પામે છે. ભાવનગર અને મહુ- 
વાના વિકસિત #4હેર્જવન્ઃમાં આપ જે સ સ્કારી, સક્રિય સહકા- 
રની અપેક્ષા રાખા તેમાં, કદાય ન્નહેર જવનની ઉષા ન્યાં 
માત્ર ઉધડતી જણાય છે તેવા અમારા ખોટાદમાં આપને અવૃષિ 
રહે; પરન્તુ હદ્યભાવથી ભરેલા આદરાતિથ્યે આપતે વધાવ- 
વાનો આ અમોલેો અવસર્‌ સાચવી લઇને આપતા અસ તોષ 
દૂર કરાવવાની અમને ઉમેદ છે. અમારા ખીલતા નહેર જીવ- 
નના સુગધિત પુષ્પ સમા યુવક્રેની સેવાપરાયણતા અને વડી- 
લોના આદર્સત્કાર આપની અતૃધ્તિ નિવારશે અતે આજના 
આપણા પ્રન્નકલ્યાણુના યસ્તની વેદીમાંથી શુદ્ધ આંદોલનતુ જે 
વાતાવરણુ ચોપાસ પ્રસરી રહ્યું છે તેના પ્રેરણાભર્યાં નવસન્દેશ 
ઝીલી બહુ સમય પહેલાં આપતે અતેકવિધ શુભ પ્રષૃતિઓમાં 
આગેવાની આપવા પુનઃ પુનઃ નોતર્વાનું સામથ્ય પેદા થશે 
એ વાંચ્ઠનતા સાથે આપ સૌને આપણા રાન્ત્યને સીમાડે ચેો[૪।- 
દાર સમી ઉભેઘી આ ખેોટાદ નગરીમાં અ'તઃકરણપૂર્વક આવ- 


ઝાર આપુ છુ. 


સૂઝરાત વિચાપીટ ચંથાહય 
[શઝરાલી જૉવીરાસિટ વિમાન ] 
અસ્રમાંજ € ૦-૩ ૨૪ વર્નાજ 







પુસ્તકનું નાત ૮477%ન૮-૭/-2 “(5૫ ઃરેષ્ત્દ 
“જુ -7૮૪૧7- 
વિષય ઝર 383 ર27 : 22-/#ર 








ઓટાદને। ઈતિહાસ 

કથા એવી છે-કે બોટાદ અને ધંધુકા વચ્ચેના આ બધો 
પ્રદેશ એ હેડખ રે.ક્ષસનું નિવાસ સ્થાન હતુ. ભીમસેનની ' ક્રિડા- 
,શૂમિના શાક્ષી ભીમનાથ મહાદેવની મૂર્તે હજુ મોજુદ છે. ગામ- 
ડાંઓ ભાંગી ઇ. સ. ૧૭૬૯માં ખોાટાદ ખડું થયું અને પ્રાચીન 
અવશેષમાં અબાજનુ દહેર્‌' તથા અવેડાને ઝાંપે આવેલ્રી વાવ 
સાચવી રાખ્યાં એ ન્નણીતી વાત છે. સ્વ. ભોજખાચરની ચિત- 
છની લડાઇ/માં ચિતળતા કુપાવાળાની ભેર કરી અને ભાવનગ- 
રના પ્રતાપી વખત! નરેશને રષ વ્હોરી લીધો. વખતસહજએ 
૪. સ. ૧૭૯૮માં બે।ટાદ સર કર્યું. એ દિવિઞામાં રાળ્ન -પ્રજ્ન 
વચ્ચે કેટલે અભેદભાવ હતે અને રાન્યના આ બને અગે 
વચ્ચે કેટલી સમાનતા હતી, તે લાધા પટેલના પરેખા વર્જેસિ- 
હજ મહારાજના કિસ્સાથી પૂરવાર થાય છે. બોાટાદનો ફારભાર 
ઇ. સ. ૧૮૨૪૭ સુધા કામદાર ભવાન હીરજી ગલા, ૧૮૩૪ 
સુધી પરમા ગાંધીવાળા અને ૧૮૩૬ સુધી કામદાર ભવાનભા૪ 
કર્તા હતા. નગરશેઠ હિ'મડભાપ્તતા પાંચમા પૂર્વજ દોશી શેાભા 
ધરારશી ખે!ટાદ આવીતે વસ્યા અને તેમના વશજ વિખ્યાત 
ભગા દે।!શાએ શ્રી સ્વામીનારાયણનો ધર્મ સ્વીઃાર્યો.- એ સ પેદા- 
યના સ્તભ તરીકે આજે પણ એ કુટુંબની ગણના ચાય છે. 
પડેોારાનું પ્રજાતત્ર 

ઇ. સ. ૧૮૧૬થી ૧૮૬૬સુધી પચાસ વર્ષ દરમ્યાન ખોટા- 
દતી પ્રજ્નએ શ્િટિશ “કુમતનેો પરિચય કર્યો, અને ધધુકા તથા 
ભસદાવાદના ન્યાયશારમતા સૂત્રોના અમલ જણયે, ખોટાદના 
પાડોશી ધધુકાની ફેયત રાજતત્રમાં ભાગ લઇ# તાલુકા જીલ્લાની 
લોકલખે:૭, મ્યુનિસિપાલીટીએ તથા ધારાસભલાઓના ડાર્ભારમાં 
સામેલ *૫/ શકે છે. અને પ્રન્નને સ પૂણ રીતે જવાબદાર એવુ' 
રાજત'ત્ર-સ્વરાજ્ય મેળવવાની હૉંશ ધરાવે છે, ત્યારે ભાવનગ- 
રના ૨૦#”કુળ પ્રત્યેતી ભક્તિ તથા 'વિશ્વાસને કારણે એ ડગુ- 
મતતો સ1ળરૂએ ત્યાગ કરવા ખોટાઇની પ્રજ્ન હેડે ધીરજધરી 
“એ 'વિચારે સાંત્વન પામે છે કે શાવનમરનો રાજવી રાજસત્તાની 





. છ 


લગામ છાથમાં લેતાં પોતાને ભીડને પ્રસંગે પડખે ઉભી રહેનારી 
અને બિિટિશ્ર રેયત તરીકેના અધિકારો સમપણ કરનારી પોતાની 
કૈયતનતી અપેક્ષાએ તેના સધળા કેડ પૂરા કરશે. આ દિવસઃ 
વહેલો આવે છે એ કલ્પનાથી આપણે આન'દ અનુભવી 
રણા છીઝે. 
છેોાટાદને। ૬૨૦૯ 

ખોટાદની પ્રજ્ન રાજ્યમાં લાડીલી ગણાય છે. અમારા પ્રન્ન- 
નાયકો અને મહાજન ધણા સન્માનભર્યો સત્કાર પામેલા છે. 
અહીંની પ્રન્નની માગણી રાજએગએ તથા વડા અસલદારોગે 
અગવડે વેડીને પણુ સાચવી લીધી છે. બોટાદની પ્રજન ન દુભાય 
તે વિષે ભાવનગરના રાજ્વીઓએ તથા કારભારીઓએ ચીવટ 
અને કાળજી બતાવ્યાં છે. ખોટાદ મહાજનનાં પ્રતિછા અને મોભે 
ગે રાન્ત્યતે મન પોતાનાં જ હેય એટલાં વ્કાલાં અને કીમ્મતી 
ગણાય છે. મારા આ કથનના સમર્થનમાં જેઈએ તેટલાં દ્રષાંતો 
હુ' આપની સમક્ષ રજૂ કરી શકુ. પરન્તુ રાજ્યની આ રખાવટ 
ગેટલી તો ન્નણીતી છે કે તેતો ઉલ્લેખ માત્ર કરીને હું' સ'તોષ 
પામીશ. મહાજન પોતાના અ'ગભૂતોનાો સાથ સાચવશે અને 
નવજવનના વાતાવરણને જીલી પોતાની સમચયોચિત પુર્નર્ચના 
કરવાની અગમચેતી વાપરશે, ત્યાં સુધી આ મીઠો સબ'ધ બન્યો 
રહેશે, એ વિષે મને શકા નથી. 


પષ્રજાજીવનના કર્ક્ષણણુાર 

રાજ્યની પ્રજ્ન સમેક્ષે જે જે મહાપ્રશ્નો આજે ખડા થાય 
છે તેતો નિકાલ કેોણુ કરશે ? રાજ્યની પ્રજ્નની પ્રગતિતુ' માપ 
કાણુ માપરે ? પ્રવ્નઝીય સસ્કૂતિની રક્ષા કોણુ કરશે? પ્રજ્નના 
સ્વાભિમાન અને સ્વાશ્રય કેણુ ખીલવશે? પ્રજ્નની નેતિક, 
આર્થિક, સામાજીક, ધામિક અને રાજકીય ઉન્નતિના માર્ગદર્શક 
કાણુ બનશે ? પ્રન્ન ચડે છે કે પડે છે તેની નિરંતર ચોકી કેણુ 
રાખશે ? પ્રજ્નની કેમે કોમ અતે વગે વર્ગ વચ્ચેતુ' વૈમનસ્ય 
"'રાણુ શમાવશે. પ્રજાના આંતરકલહ અને આંતરવિત્રહ કેષયુ 
અટકાવશે ? પ્રજાને ચેતનવતી અને તેજ્સ્વી ક્રેણુ બનાવશે ? 


પ 


ગ્રનની આંતર અસમાનતા દૂર કેોણુ કરશે ? પછાત કોમને પછાત 
જાણુ મટાડશે ? દબાયેલાતનુ' દબાણુ કોણુ ઓછુ કરરે ? દીનજ્તોની 
દીનતા કાણુ ઓછી કરશે? ર'૩ના રક્ષણ્હાર કોણુ બનરો? 
દુ:ખીને દીલાસો કાણુ આપશે? અન્યાયનો વિરોધ કોણુ કરશે ? 
અનીતિનો નિષેધ કાણુ કરશે ? જુલ્મગારના દ્રોહ કેણુ તોડશે ? 
યુગબળના પ્રવાહનું વાહન કેોણુ બનશે ? “દીનનકા દુઃખ કરા” 
તું ગુણગાન કરી ગરીખોાના ખેલી ખની દીનના બધુ બની 
પીડિતોના ત્રાસ કોણુ એછા કરશે ? દુઃખિતોના આંસુ કેષ્યુ 
હ્હોશે ? કરૂણાસાગરની ડરૂણાની છ કેણણુ કરાવશે? નિર્માલ્યતા 
અને કડગાલીઅતમાથી ચેતનવ'તી પ્રાણુવાન પ્રન્નના અ'જક 
પ્રાણ બનશે ? 


પુરાણી મહાજન સ'સ્થાને। આરેશ 

આર્યોની પુરાણી મહાજન સસ્થા આ વિરિછ જરૂરીઆત 
પુરી પાડવા માટે રચવામાં આવી હતી. મહાજન એટલે મોટા 
માણુસ. જેમની મ્હોટાઇતો સૈ કોઇ સ્વીકાર કરે. જેમની મોટા૪ 
વિખવાદ હરવામાં વપરાય. જેમની મહત્તા અગત સ્વાર્થા અને 
પક્ષાપક્ષ ડુબાડવામાં અપાય. જેમની લાગવગ ગરીખોના વજીલ 
બનવામાં વપરાય. જેમનો પ્રભાવ દુશજનોને ડારે, તે મહાજન. 
જ્રાઇને તરછોડે નહોં, કોપ્ત્તે હસે નહોં, કોઇને દુઃભવે નહીં. 
ગરીખમાં ગરીખ અને રાંકમાં રાંક પ્રન્નજનનો વિસામો બને 
એમાં મહાજ્નનુ મહાનુભાવપણુ અન્યાયની સામે તલવાર ખાંધે. 
દુબળને રક્ષવા પ્રાણુત્યાગ પર્યેત ઝુઝે. જુલ્મને ડાર્વા પ્રતાપના 
તણુખા ખેરવે. ફલ્યાણુની સાધના માટે ગુરખાની કરવા તૈયારી 
બતાવે તે મહાજનના ખીરદને પાત્ર બને. જેને પથે સવલેક 
નિભયપણે સ ચરે. જેનો ચીલે મતનુષ્યત્વના વિકાસની ભેટ કરાવે. 
જે માનવીની દુખબળતાને ખખેરી તાખે. તેનુ' નામ મહાજન. 
અલ્પજનોને અલ્પતા અતુલ્વવા ન દે, પણુ પોતાના મહાજનત્નનાં 
અમી છાંટણાંથી મહત્તાવાન, વિભૂતિવાન બનાવે. તે સાચુ' મહાજજ. 
જ્ેયના પૂજક એ મહાજનો, સાચના સેવક એ મહાજનો, દીનના 
તારક એ મહાજનો. વ'દન હે એવા મહાનુભાવ મહાજનોને. 


આજન સહુાજને। 

આજના આપણા મહાજનો તેમના પુરાણા કતવ્યક્ષેત્રને 
પીષ્ઠણે છે આજના મહાજને રક્ષણહારનુ''બીરૂદ સંભાળે છે ? 
કાઇ ભૂખ્યો ન સૂવે, કેઈ હ'કાયા વિના ન રહે, કોઈન આશરાનો 
વિસામો ન ખુએ, કોઇ કેળવણી અતે સરકારની ભટ્ઠટીમાંથી 
વિશુદિની પ્રસાદી પામ્યા વિના ન રહે, એવી કાળજી, એવી 
સભાળ, એવી ચિ'તા, ગરીખોાના દુઃખની એવી વેદના જેમને 
હૈયે વસ્યાં હોય એવાં મહાજ્નો આજે દીઠામાં આવે છે? 


મહાજન સ'સ્થાતે! પુનઃરૂદ્ધાર 

મહાજન-સસ્થાની સુધારણા આજે આપણી પ્રશ્નનો મહા- 
ધૂમ છે. એ સ“સ્થાના પાયા આજે ઢોલા પડ્યા છે. તેની વિશુદ્ધ 
આજે ઝાંખી પડી છે. દુઃખી લેકે!ને એ સસ્થા આશ્વાસન 
આપે છે ? નવયુગના પગરણુ થતાં આ પુરાણી સસ્થામાં પ્રાણુ- 
સિંચન થવું ધટે છે. જૂતાં બધારણેો ભલે જૂતી જરૂરીઆત 
પૂરતાં હોય, પણ નવે જમાને નવી રચના થવી જ્નેદએ. પ્રજ્નમાં પ્રાણ 
સિચનારી, દીનનાં દુઃખ હરનારી, મહાજન-સ'સ્થા આજે નવે 
સ્વરૂષે, નવા લેબાસમાં, નૂતનત્વ ધારણ કરીતે મહાસભા રૂપે, 
પરિષદો રૂપે અને પ્રજ્નમડળોા રૂપે અવતાર પામી છે. 


પ્રજાપરિષદૂ શા માટે? 

પ્રજાપરેષદૂ શા માટે એ પ્રશ્ન થતો આપે સાંભળ્યો છે ? 
ત્રહાજન-સ સ્થા શા માટે એ પ્રશ્ન વ્યાંજખી છે એમ ગછ# 
સદ્દીઓમાં કોઇ પોકારી શકત ખરૂ ? એક કાળે મહાજ્ન-સ'સ્થાએ 
જે લોકસેવા અને લોકરક્ષણુ કર્યા તે કર્તવ્યનું' પાલન કર્‌- 
વાનો ભાર આજે પ્રજ્નમ'ળે(, પ્રજાપરિષદો અને' મહાસભાએ 
ઉપર રલો છે. 


પરિષદની .પ્રાણુશક્તિ 

પ્રજ્નપરિષદમાં પ્રાણુ છે ? પરિષદમાં ચૈતન્ય,વસ્યુ' છે : એવા 
પ્‌ડધ્રા કોઇને કણું પડયા હશે? જે પ્રજાએ પરિષદ પેદા કરી છે, 
લે પ્રજામાં પ્રાણુ છે ખરા? જે પ્રજાની સેવા કરવા પરિષદ 


જ 


મળે છે તે પ્રજમાં દૈવત છે ખરૂ ? જે પ્રન્નને બધનમુક્ત 
કરવા પરિષદે જન્મ ધારણુ કર્યો છે તે પ્રન્નએે તેને પોતાની 
બનાવી છે? તે પ્રન્નએ તેતુ' મમત્વ સ્વીકાયું” છે ? પરિષદ 
દ્રારા સંગઠુત સાધવા રાન્ત્યતા પ્રજ્નજનતે। કેટલુ મથન કરે છે? 
આપણામાં રૈવત હશે તો આપણી સસ્થામાં તે અવશ્ય આવશે. 
આપણે જનસમાજની સેવામાં અગત સ્વાર્થોને હોમી દેવા 
તૈયાર હોઇશું, તો એ પરિષદના પ્રબળ થતા અવાજને રૂધનાર 
કોઇ સત્તા ટકી શકનાર નથી. 
પ્રજાપરિષદનુ' સરવેચુ' : પ્રજાસેવકે।? 

પ્ર્નપરિષદે શુ' ક્યું”? આ પ્રશ્ન આજકાલ પૃછાય છે. 
પ્રજન એવા પ્રશ્નો પૂછવાનો અવકાશ મેળવે છે તે આનદની 
વાત છે. એ પ્રશ્નોની પ્રેરણાનું” સ્થાન કયું છે તેની સાથે 
આપણુતે નિસ્બત નથી. પ્રન્નપરિષદે શુ' કયું” છે તે ન્નણાવનો, 
તે સમજવાના આપે ડદ્દી પ્રયાસ કર્યા છે? ભૂખતરસ વેઠીને, 
થાકે ઉશ્નગરા વ્હોરીને, માનઅપમાન સહીને, નિન્દાના ભોગ 
બનીને, કટાક્ષને પાત્ર ઠરીને, મહેનતાણા વિતા, સુખશાન્તિ 
વિના, આરામની પરવાહ વિના, ગામડૅ ગામડૅ ભટકતા, ખેડુ 
ખેડુને ઝુપડે અટકતા, દુઃખની કહાણીઓ ભાવપૂવક સાંભળતા, 
નિઃશ્વાસમાં નિઃશ્વાસ ભેળવતા, ખેડુતના જવનમાં, ગ્રામ્ય લોકના 
જવનમાં એકતા અતુભવવા પ્રયાસ કરતા પ્રન્નસેવકેનાં આપને 
દર્શન થયાં નથી ? લીલીયાની પ્રેજ્ન, ઉમરાળાની પ્રશ્ન, આવા 
સેવકેથી સાંત્વન પામવાના કોઇ ગ્રસંગ આપને યાદ નથી? 
પાંચતલાવડા, કુ'ભણુ-ટાણાના ખેડુતો, પ્રજાપરિષદની ઓળખાષુ' 
શુ ભૂલી ગયા છે? 
પ્ર”ળકીય પ્રથોની વિચારણા 

ગામડાંના મકાનના પ્રશ્નનો મહાત્રાસ, વેટંતી મનુષ્યત્વ હષ્યુ- 
નારી ગ્રથાનું' અનિજ, ખેડુતની કરજદારીનો- ગ'ભીર ચિન્તામાં. 
ડુબાડનાર મહણામ્રશ્ન, ગ્રામ્યસુધારણા પ્રત્યેનું સત્તાધીકારીઓનુ” 
સવથા દુલ*ઘ્ય, ન્હાની શી સત્તાના દડધારી પામર સનુષ્યોની' 
લધુતા અને આપખુદી, ગ્રામ્યપ્રન્ન અને ખેતરના મોલની ખીન- 


હ 


સલામત દશાઃ આ પ્રશ્નો શ્રિક્ષિત સમુદાય સમક્ષ કણે ધર્યા 
છે ? આ પ્રશ્નોની વિચારણા કયાંથી આર'ભ પામી છે? આ 
દશાની સુધારણાના પ્રયાસ કયાં જન્મ પામ્યા છે? પ્રન્નપરિ- 
ષદની સેવાને આપ ભૂલી શકે તેમ નથી. 


રાજ્યનુ' બુદ્ધિધન 

રાજ્યની અમલદારી આજે વ'શપરપરા ઉતરવા લાગી છે. 
રાજ્ય બહારથી ખુદ્ધિને નોતરવી પડે તેવુ' આપણી પ્રન્‍્નએ 
દવાળું' કાઢયુ' નથી એમ સિદ્ધ થયુ' છે. ભાવનગરી આમ પ્રિન્ન- 
ના બાળકો નહીં તો અમીર વગના બાળકા આજે સત્તાના 
સ્થાને શેભવા લાગ્યા છે એ સ્થિતિમાં આવકારતે પાત્ર 
કાંઈ હોય તો તેમાં પ્રન્નપરિષદતો કાંઇ હિસ્સો નથી કે ? 


વેઠની અમાનુષી પ્રથા? 

વેઠતી અમાતુષી પ્રથા નાબુદ થઇ નથી. પણુ વેઠંતો ત્રાસ 
એછે થનો છે, એમ આપતે સ્વીકારવું પડશે. જે ઉદાર હાથે 
વેઠના છેલ્લા નિયમો ધડાયા છે, તે હાથ તેનું પાલન કરાવવાને 
મજ્બુત હોય તો વેઠંની હાલાકી નાબુદ થયા વિતા રહે નહીં. 
ધારાનું' નવું ધડતર થયું, ઉહિ'મતવાનને કાયદેસર આશ્રય 
મળ્યો, વેઠંતા વિનાશનો માર્ગ સાકફ્‌ થયો, તેમ પ્રજાપરિષદતનુ' 
આન્દોલન સકળ થયું છે, એમ ન્નણકારતે કબુલ કર્યાં વિના 
ચાલશે નહો. 


માનસને પલટેોા 

રાજ્યત'ત્રના વિચારકેને શહેરી પ્રશ્નો સદા મૂ'ઝવતા. 
કારભારના તત્રવાહકેો સદા શહેરી પ્રજ્નનાં સુખસગવડની પૂરી 
કાળજ રાખતા. ત્રણુ લાખની ગ્રામ્યપ્રજ્ન રાજ્ય ભડારમાં કર 
ભરે છે, તેમની મહેનતનો તેઓ બદલે માગે છે. - મ્રામ્ય- 
સુધારણાનો પ્રશ્ન સત્વર તીકાલ માગે છે. મ્રામ્યપ્ર“્નને કોળ 
ક્ષણે વીસારી શકાય તેમ નથી એવુ વાતાવર્‌ણુ સનનવા લાગ્યુ' 
છે. ગામડાંતી ભાંગતી જતી હાલત, ખેડુતની વધતી જતી કર્‌- 
જદારી, કાયંદક્ષ વિચારકેોની વિચારણામાં સ્થાન પામી છે. 


હ 


કળ્નના અને કારભારીઓના માનસતો જે પલટો થઇ રહ્ઞો છે, 
તેમાં પ્રનનપરિષદનો હિસ્સો છે એમ ભલ્રવિષ્યનો ઇતિહાસકાર 
જરૂર નોંધાશે. 
વીધે।ટીને। વધારે 

નવી પ્રતબધીનો આકાર બાવા લાગ્યો ત્યારે મોજ્ણીદારો 
અને ડલાસરોના ગામગામનાં ઉધરાણાનો કકળાટ બહાર આવ્યે. 
ધોરણુભગનાં દ્રષ્ટાંતા ખુલ્લાં થયાં, લેોકમતની અવગણુના 
પ્રસિર્દ થઇ, સ્વીકારેલ ધોરણનો અન્યાય ઉધાડે થયો. પ્રતબ'ધીના 
પ્રશ્નમાં લોકોને કોણે સાથ આપ્યો ! લોકના પ્રશ્નની છગાવટ 
કાણે કરાવી? આજે પ્રતબ'ધીના અન્યાય સામે કોણે લડત 
આદરૅલી છે ? પ્રન્નપરિષદૂ વિના પ્રતબ'ધીનાં રહસ્યો કાળના 
ગભમાં લુપ્ત થયાં હોત. 
પ્રળકીય તાકાતની વૃદ્ટિ 

પ્રજાપરિષદે શુ' કર્યું છે ? આપ વિચાર ડરીને એ પ્રશ્વન 
પૂછા છે ? લેકેોતે પોતાની સ્થિતિનું ભાન નથી થયુ” ? પોતાના 
પ્રશ્નોનું સ્વરૂપ નથી સમજળયુ'? લેોકપ્રશ્વાએ* ચોકસ રૂપ 
નથી લીધુ' ? લોકમત નનગૃત નથી થયો ? લેો।કલાગણી વધારે 
સપણ નથી થઇ? લેોકસેવકેો વષખ્યા નથી ? પ્રનનસેવાનાં 
ઘ્ેત્રો વિસ્તાર પામ્યાં નથી ? અધિકારીઓને અધિકાર-આસને 
લોકોના પોકાર પ્રબળતાથી રજૂ થયા નથી ? લેોકપ્રશ્ન વિસ્મ- 
રણુનોા જ અધિકારી હતો તે સ્થિતિ પલટાતી જતી નથી ? 
અને પ્રન્નની શકિતમાં કાંષણ્ વધારો થતો નથી? પોતાને! 
અવાજ ઉઠોવવાની રૈયતની હિ'મત વધી નથી ? અપમાન 
સહન કરવાની આનાકાનીમાં ઉમેરા થયો નથી ? માણુસાઇ 
અને મર્દાઇનાં દ્રજ્ાંતા વધતાં જતાં નથી ? આપત્તિમાં ટમ 
રહેવાની મરદાનગી ખીલતી જતી નથી ? પ્રન્‍્નપરિષદે રેયતને 
ભેરૂ આપ્યા છે, ભાઇબધ આપ્યા છે, વજીલ આપ્યા છે, 
સલાહકાર આપ્યા છે. 
સત્તાના નશાતોા ઉતાર 

પેલા પામર જુટમગારની સત્તાના આડબરમાં વીંટાયેલ 


૧૦ 


લછુતાભર્યા નોકરીઆતતી નિષ્ટુરતા આછી થઇ નથી ? ફર 
બનતાં તેનુ હૈયુ' આજે ધડકે છે, પાપ કરતા તેતુ' દિલ ફફડે 
છે. પ્રકાશનના પ્રકાશનો તેતે આજે તાપ લાગ્યો છે, તેનો ભોગ 
બનેલ ર્‌યત અને તેની અ'જ્ુશ તરછોડતી સત્તાની વચ્ચે પ્રન્ન- 
સેવકની સસ્થા આજે ખડી છે તેનુ' ભાન તેને નિશદિનિ રહા 
કરે છે. ર્‌યતના ઉદ્ધારને માગ ખુલ્લા થયે છે. 


નવી પ્રતબ'ધી સાસે પોકાર 

પ્રતિખધીનો પોકાર આ મહાલનો ખાસ પ્રશ્ન છે. ગામ 
ગામના ખેડુતોનો કકળાટ મે' “તે સાંભળ્યો છે. તેમને છૂટક 
મળ્યો છુ. સમૂહમાં મજ્યો છું. રાજ્યભકિત અને રાજ્ય 
સન્માનમાં આગેવાન ગણાતા કુટુંબની ઉયાની વરાળ મે 
સાંભળી છે. રાજ્ય થોડા ખુલાસા કરીને વિસર્જન કરે તેવો 
આ પ્રશ્ન નથી. મોજણીદારોએ કયાંક કયાંક માપણી કેમ કરી 
છે ? કલાસરોએ કેટલેક સ્થળે પ્રત કેમ મૂકી છે? તિમતાણુદારાએ 
જાણ કોઇ ભાગમાં નતિમતાણા કેવો લીધે છે ? આ પ્રશ્નો 
આરીક તપાસ માગે છે. પરિષદના પ્રષુખત્,ત તથા આપ સા 
આ પ્રશ્નમાં ઉડા ઉતરશે। એવે મને વિશ્વાસ છે. 


ધોરણ ત-ત્ર 

નવી પ્રતબ ધીમાં પ્રતતી આન।વારી બિટિશ તથા ખીન્ન' ર્‌ા- 
જયાને મુકાબલે વધારે પડતી મૂકાઇ/ છે, પ્રતભુકની નોંધ નિયમ વિરૂદ્ધ 
પેન્સીલથી લેવાઇ છે, નક્કી થયેલી પ્રતમાં પાઠળથી છેકછાક 
ચઇ મનસ્વી પણે વધારા કરવામાં આવ્યા છે, સબ સોઉપ્લના 
ધોરણમાં બિટિશ કે ન્યાયનું ધોરણ વીસરાયું' છે, પક્ષાપક્ષી 
ગરીખી તવગરી આદિ ભેદો પ્રતનિગુયમાં કયાંક કયાંક સ્થાન 
પામ્યા છે. એવા ખુલ્લા આક્ષેપો આ પ્રતબધી વિષે થયા છે' 
અને સતોષકારક ખુલાસાતે અભાવે તે સધળા નિરૂત્તર રજ્મા છે. 


લેોકમતની અવગણના 
નરે નંબરના જુના નવા આકાર મુકાબલો થાય તે રીતે 
રાજ્યે પ્રસિદ્ધ કર્યા નથી. નવી પ્રતબધી દાખલ કર્યાનું ન્નહેર- 


૧૧ વ ૪-૪ 


નામુ' રીતસર પ્રસિદ્ધિ પામ્યુ' નથી. લેકોની વાંધા-અરછીઓ, 
નોતરવામાં આવી નથી. લેકે કે તેમના આગેવાનો સાથે 
કહેવામાં આવે છે તેમ મસલત કરવામાં આવી નથી. લેોકમતને 
આખી ક્રિયામાં કયાંઇ કોઇ પ્રકારતુ' સ્થાન આપવામાં આવ્યુ 
નથી. લેના પોકારતે દાખી દેવાને સૃદ્દમ યુક્તિઓ વાપરવામાં 
આવી છે, અને અણધટતી રીતિઓને પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો 
છે. આ પ્રશ્નમાં ન્યાયી અમલદારોને હાથે રાંકડી રૈયતને ન્યાય 
મળ્યો નથી એમ ન્નહેર કરવાની હું મારી ફરજ સમજુ' છુ". 
ખેડુતની ગજાશ 

ખેડુતોની કરજદ્દારી ગન્નવર બની ગઇ છે. ખેડુતોની 
લદ્દમીનો લોપ થઇ ગયો છે. ખેડુતોની તાકાત કમી થઇ ગઇ 
છે, જમીનનો કસ ખાતરને અભાવે ધટી ગયો છે. વર્ષો અનિ- 
યમિત અને કમી થયાં છે. દશકામાં ખે વર્ષ સાર! આવતાં નથી. 
સારે ' માઠે વર્ષે ખેડુત જરૂરી ચીને સ'ધરવાની શક્તિ 
ગુમાવી બેઠી છે. લડાધ્્ના ભાવો એસા ગયા છે અને બેસતા 
જાય છે. ખેડતો ખચ વધતો ન્નય છેઃ આ સ્થિતિમાં વિષેીમાં 
ગધારો શી રીતે થઇ શકે? એકદરે થેોડીધણી રકમ પણુ શા 
કારણે વધે તેતો ખુલાસો ન્નણુવાની ન્નહેર પ્રન્નની ફૂરજ છે. 
પ્રન્નથી છુપાવવા જેવુ, પ્રજ્નને મત્રણાથી દૂર રાખી લેવા 
સે ટલમે'ટ અમલદારેના રીષોર્ટોમાં શુ' છે તે નનણુવાતે હુ 
ઇંતેન્નર છુ. પ્રજાને કરના વધાર્‌ા-ધટાડા વિષે સધળી હ૪ીકત 
પૂરેપૂરી જણુવાતો અધિકાર છે. ના. પટ્ટણી સાહેબના તત-ત્રમાં 
ભૂલભૂલામણીની આ નીતિ શા માટે અ'ગીકાર કરવામાં આવે 
છે તે હું સમજી શકતો નથી. 


નાના તોકરેનુ' નિયમન 

આ રાજ્યમાં નોકરો મારફતે જે કારભાર ચાલે છે, તે 
રાજવીની તથા કારભારીઓની રુર્ભાતિ)ા અને ઉદારતા છતાં 
%ુવુ' સ્વરૂપ લે છે તેનાં દણાંતો આ શ્ચહેરમાં પણુ ઓછાં મળે 
તેમ નથી. ગામડાંની પ્રન્ન સુધી વરિજિ અધિકારીઓતી શૂ 
ભાવનાખએ પહોંચી શક્તી નથી, અતે તેમને તો નોકરક્ષાહીના 


૧૨ 


કડક દોર સાંખવો પડે છે તે વાત તો સારી પેઠે ન્નણીતી છે. 
ર[ગપુરના ગામલોકોને તાજેતરમાં પોલિસ ખાતાના જ અનુ- 
ભવો થયા છે તે ના. પટ્ટણી સાહેબને કાતે યયાર્ય સ્વરૂપે પહોંચે 
તો તેમના દયાળુ ઉદયને આધાતરુંથયા વિના રહે નહીં. 


વેડવારાને। ત્રાસ 

ગાદલાં, ગોદડાં, મુ'ગણા વેઠે લઇ જવામાં આવ્યા પછી 
વર્ષો કે મહિનાઓ સુધી નહીં મળવાના, ઉત્તરાત્તર અરજીઓ 
નિરૂત્તર રહ્યાના, ઉધરાણીના ઉત્તરમાં ઉપાલભાો અતે ગાલી- 
પ્રદાનકા ભોગ બનવાના, અને બધુ' થયા પછી પણ પોતાની 
(મલ્કત પાછી નહીં મળવાનાં થોડાંએક ૬જાંતા અહીંઆ પડયા 
છે. ભાવનગરમાં વેઠ ચાલે છે, અને તે પણુ તેનાં સધળાં 
અનિષો સાથે ચાલે છે, તે વિષે આપને ખાત્રી જ્નેપ્તી હશે તો 
પૂરતા પૂરાવા માત્ર બોટાદ ગામમાંથી પણુ આપને હું આપી 
શકીશ, આપને સાને વેઠંની વેદનાનું' સાચુ' ભાન થાય, અને 
અહીંથી જપ્ને તે દુષ્ટ પ્રથાના વિનાશ કરવાને આપ સધળી 
શ્રક્તિ વાપરો એવી મારી પ્રાર્થના છે. 

ભાવનગર શહેરમાં વેઠે બિટ્કુલ બંધ કરવામાં આવી છે, 
અને ભાવનગરના જેટલી જ જરૂરિયાતની ચીન્ને મેળવવામાં 
જ્યાં સરળતા છે તેવા આ શહેરમાં પણ્‌ વેઠે લેવી નહીં એવી 
આજ્ઞા ના. દર્બારશ્રીએ ફેરમાવી છે. બોટાદમાં વેઠં લેવાની કોરું 
”ળતની જરૂરિયાત નથી, તયા તે માટે ખાસ રાજ-આન્ઞા છે 
છતાં, વેઠે ઠચોક લેવાય છે, એટલુ જ નહીં પણુ તે વિષે હાડ- 
મારીના અનેક કિસ્સાઓ વારવાર બને છે, અને : લોક્લાગણી 
દૂભાતી રહે છે. 
રેલવે કખ્પેન્સેશન 

ના. પટ્ટણી સાહેબનો પ્રજ્નની મિલ્કત સાચવવાતો અને 
તે લેવાની આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેને! બદલે! તત્કાળ 
ર્યતને અપાવવાના આમહ નાણીતોા છે. તેમ છતાં, 
આપ સા નણીને તાજુબ થશે! કે બાટાદ-ધધુકા રેલ્વે ખાંધ- 
વામાં જે લે।!કેની જમીનનું કપાણુ થયુ છે તેમને હજ સુધી 


૧૩ 


વળતર પણુ મળ્યુ' નથી, તેમ તે લે[કોની 'વિધોટીનુ' લેવાણુઃ 
પણુ કમી થયુ' નથી. જેમની વાડી દર્આરી ઉપયોગમાં લેવવ 
માટે ખે'ચી લેવામાં આવી છે તેવા એક ખેડુતને હજુ ખબીજી- 
વાડી પણુ આપવામાં આવી નથી, અને તેની અરજીઓ કકે 
પોકાર કોઇ જવાબદાર કાન ઉપર્‌ અથડાઇ સહાનુભૂતિભર્યો 
પ્રતિશ્ચખ્દ પણુ લાવી શ્ઞકતાં નથી. 

નાના નોકરોથી ચાલતા રાન્ન્યત'ત્રતા આ કાંઇ આખેડુબ- 
ક અતિશયોક્તિ ભર્યો ચિતાર નથી; આ ચિત્રમાં બીજુ ધણુ' 
એવુ' ઉમેરી જ્ઞકાય તેમ છે કે જેથી શહેરી ભાઇઓને તો જરૂર 
ભાધાત ચાય. આવી સ્થિતિ શા માટે ચાલી રહી છે ? આ 
સ્થિતિમાં સુધારણા કેમ થઇ શકતી નથી ? આ ત-ત્રશ્ચિથિલતા 
દૂર કરવાના કોઇ ઉપાય નથી ? 


સ્થાનક સ્વરાજ્યનાં પગરણ 

સ્થાનિક સ્વરાન્યની સ'સ્થાઓ આપીને પ્રન્નને રાજદારી 
શિક્ષણુની તાલીમ આપવાતો શુભ આશમ આપણા રાન્ત્યમાં 
સ્વીકાર પામ્યો છે તે ખુશી થવા જેવુ છે. માગે તે મહાજનને 
સુધરાઇ આપવાતુ પણુ જહેર થયુ' છે. ખોટાદનતી સુધરાઇએ 
ઠંરાવ કરીને વહિવટ સ્વીકારવાની માગણી કરી છે; તેની સાથે 
વિશેષ વાતચિત ચલાવવામ: આવે તો શહેર સુધરાઇનો વહિવટ 
ખોટાદની પ્રજા જરૂર સ્વીકારે. ઝીણી ઝીણી બાબતો માટે 
ભાવનગરથી હુકમ મેળવવા પડૅ, અને બધી ખાખતમાં સ્થાનિક 
સાન કે અનુભવનો પૂરો ઉપયોગ શહેર સુધારણામાં ન થાય 
એથી તો કોઇ પણુ સમજદાર શહેરીને સતોષ ન થાય. મ્હતે 
વિશ્વાસ છે કે આ સખબ'ધે ને મહાલેનતા આગેવાનો અને 
સુધરાધ્,્તા સભ્યો સાથે આવસ્યક *માર્થિક પ્રબધ કરવા વિષે. 
તથા યોગ્ય બધારણુ ખાંધવા વિષે ઉદાર ભાવે વાતચિત શ્રરૂ 
થશે તો તેનુ' પરિણામ સરસ જ આવશે. 
માષ્યપચાયતે। 

ગ્રામ્યપંચાયતો જે ગામની માગણી થાય તેતે બક્ષીસ 
કર્વાનુ' રાનય તરફથી ન્નહેર થયુ' છે. મામ્યલોકોતુ' સગડુન,. 


૧૪ 


તેમતુ' નજનહેરજવન, તથા તેમનામાં અનેક પ્રકારની દુબળતાઓ 
જે રીતે ધર કરી ખેઠેલ। છે તે જેતાં આ » માંગણીને! સ્વીકાર 
સતોષકારક રીતે થવાનો સભવ મને જણાતો નથી. મારી 
રપાપણા કારભારી સાહેખોાને એવી વિનતિ છે કે માત્ર અભણુ 
અતે ડ્લેશથી વહેંચાયેલા અને ધણાં કારણોથી ભીર્‌ બની 
ગચેલા ગ્રામ્યજના ઉપર પચાયત માંગવાતે, તે માટે 
એકત્ર થવાનો, તે ચલાવવાની જવાબદારી ઉપાડવાની 
આગળથી ખાંહેધરી આપવાનો, ભાર નહોં રાખતાં, તથા 
વિધ્ઃતસતોષી અને સ્વાર્થમાં ડુબેલઃ મનુષ્યોને ગામડાંના 
ભલાની આ યોજના તોડી પાડવ,તો અવકાશ નહીં 
આપતાં, રાજ્યે પોતે જ પ્રજ્નસેવકેના સહકાર અને મદદથી 
સભાળભરી રીતે પ ચાયતોની સ્થાપના શરૂ કરવી બ્નેઇએ. 
પ'ચાયતે' માટે સમાન્ય સિદ્ધાંતા ઉપર ૨ચાયલેો, પેટાનિયમો 
દ્દારા વિવિધતા અતે સ્ક્રાનિક સયોગેોને પ્ર'ગ્‌ અવકાશ આપ- 
નારો, અને ગામડાંતી માગણીથી કે રાજ્યની ઇચ્છાથી અમુક 
ગામમાં કે વિભાગમાં તેતો અમલ કરાવી શકા્‌ય તેવા વિકટપ 
વાળા, એક ધારા ને કરવામાં આવે, અને સછાનુભૂતિભર્યા 
અમલદારને હાથે જે તેતો અમલ શરૂ થાય તો ગામડાંનાં ધણાં 
દુ:ખોના નિવારણુનો સાચો અને રામબાણુ ઉપાય આપણુને 
સ્હેજે હાથ લાગે. ના. પટ્ટણી સાહેબ ગામડાંને જીવત રાખવાની 
તથા તેમને સ્વરાજ ભે!ગવતુ' જેવાની ઉદાત્ત ભાવના ધરાવે છે, 
તથા તેમના સહકારી બધુએોા તેમાં તેઓમ્રીને સાથ આપે તેમ 
છે, તો મ્હારી આ નમ્ર સુચનાનો સ્વીકાર થરો એવી હું આશા 
રાખુ' છું. અને આ સૃત્રનો પ્રયોગ વિસ્તારીને તેમાંથી ગામ 
ગામ વચ્ચેના પ્રશ્નોનું નિરાકરણુ કરી શકે તેવી તપ્પા અને 
. મહાલ પચાયતેો જન્મ પામશે એવી આશા રાખું છુ. 
ઉપસ'હારે 
પ્રતિતિધિ ભાઇએા અને ખ્હેતો, આપતી સમક્ષ" થોડા 
ગામડાંના અને મહાલેની ગ્રન્નના પ્રશ્વો ચચનાની 
" લાલચ હુ થોભાવી શકયો નથી તે ખાતર આપ મને ક્ષમા 


૧ષ 


કરશે॥ એવી આશા નરાખુ' છુ. આજે આપતુ સ્વાગત કરવાતુ' 
કર્તવ્ય કરતાં હુ' હર્ષ અતે શૈકની મિશ્ર લાગણીઓ અતુલવુ'” 
છુ. આજે આપણી વચ્ચે એક ભડવીરતે હું જોતો નથી. સ્વ. 
શેઠં ચ'પકલાલ છગનલાલ જે આજે વિધ્મમાવ હોત તો તેઓશ્રી 
આ સ્થાનને તેમના પ્રતાપી જક્તિત્વથી દીપાવત, અને આપને 
સૈને સિ સમી વીરતા અને દહતા દાખવીને અ પૃવ' સ્વાગતથી 
વધાવત. જેમનો ખોલ ખોટાદનો કેઈ પ્રજ્નજન ઉથાપી શકે 
નહીં, અને નહેરજવનતુ કેઈ પ'ગ નિમ-ત્રગુ જે ડેલે નહીં 
એવા એ મહાતુભાવનું આજે સ્મરાગ થતાં મને શેક થાય છે, 
એમને આત્મા ખાટાદમાં આપ સૈના આવા શુભ હેતુથી થયેલા 
આગમનને નીરખીને અત્યંત આનદ અને સ'તોષ અતુભવતેો 
હશે એમાં મને જરા પણુ શકા નથી. 

અમારા સ્વાગતની ગ્રટીઓ માટે હું આપ સાની ક્ષમા 
માગી લઉ છુ, અને આપને અતઃકરણુપૂવક આ શહેરમાં 
આવકાર આપુ છું. આજે શરૂ થતી આપણી મ-્રણામાં નવ- 
યુગના પ્રેરઃગા,્ભવાં સન્‍્દેશ પાઠંતતો  જગન્તિય તા આપણા કાય'ને 
સકળ કરવા પોતાના આશીર્વાદો મોકલે! એમ પ્રાર્થી હુ' આપનુ” 
પુન: પુતઃ સ્વાગત ડર્‌ છુ. 





આ શાષષુ સોરાછટ્ટ મુદ્ર્ણાલય-રાણુપુરમાં 
અમૃતલાલ દલપતભાઇ શેઠે છાપ્યું% અને 
ભાવનગર પ્રજ્નપરિષદના મ'ત્રી બળવ'તરાય 
ગોપાળજી મહેતાએ ખોટાદમાંથી પ્રસિદ્ધ કયું. 


